SAYINGS FROM 
THE MACHAME 
LANGUAGE 


METHALI ZA LUGHA 
YA KIMACHAME 


2015 


Sayings from the Machame Language 


Sayings from the 
Machame Language 


Methali za Lugha ya 
Kimachame 


FLORA M. POPENOE 


Copyright © 2014 Flora M. Popenoe 
All rights reserved. 


ISBN: 1511855339 
ISBN-13: 978-1511855334 


Introduction 


Upon the southwestern foothills 
of Mt. Kilimanjaro in Tanzania, 
the area known as Machame is the 
home to the Machame language 
and people. Proverbs were 
commonly used by ethnic 
Machame as an educational tool 
both before and immediately after 
the introduction of western 
education. Today they have faded 
from common use. The oral 
tradition in place for many 
centuries no longer passes down 
these culturally rich sayings; thus, 
it is apparent that before long the 
wealth of folk knowledge would 
vanish. 


Since knowledge of the Machame 
language is waning, I felt obliged 
to make it possible for a wide 
array of audiences to benefit from 
these sayings. I have compiled 
proverbs in three of the languages 
which I speak fluently 
(Kimachame, Swahili, and 
English), and I hope that you will 
be able to read and understand 
them in one or two of the 
languages provided. 


I took up writing this book mainly 
because I love history and did not 
want to see the traditional 


Utangulizi 


Kusini Magharibi chini ya mlima 
Kilimanjaro uliopo nchini Tanzania, 
kuna sehemu inayojulikana kwa karne 
nyingi kama Machame, ambako 
wanaishi Wamachame, wanaoongea 
lugha ya Kimachame. Kabla ya kuingia 
kwa elimu ya kisasa na muda mfupi 
uliofuata baadaye, methali zilikuwa 
zinatumiwa na Wamachame kama njia 
mojawapo ya kufundishia. Siku ya leo 
hazitumiki sana katika maisha ya kila 
siku. Kwa vile mila na desturi 
zilizokuwepo Machame kwa karne 
nyingi haziendelei kusimuliwa, 
inaonekana wazi kuwa haitachukua 
muda mrefu kabla maarifa ya sanaa hizi 
za jadi kusahaulika kabisa. 


Kufifia kwa maarifa ya lugha ya 
Kimachame kumenilazimisha niandike 
hizi methali kwa njia ambayo itawafaidi 
watu wengi. Nimezikusanya na 
kuziandika methali katika lugha tatu 
tofauti ambazo naziongea kwa ufasaha 
(Kimachame, Kiswahili, na Kiingereza), 
na ninaamini kuwa utaweza kuzisoma 
na kuzielewa kwa lugha moja au 
nyingine, kati ya hizo zilizotumika. 


Sababu kubwa iliyonifanya niandike hiki 
kitabu ni kwamba ninafurahia na kuijali 
historia na sikupenda kuona maarifa na 


knowledge and wisdom held 
amongst the Machame people 
disappear from this earth. Most of 
the proverbs in this work came to 
me as I sat down with people in 
Machame and listened to them in 
casual conversation. Others I just 
remember hearing as I was 
growing up in Machame, and I 

can still recite them to this day. 


Even though I have given my best 
to compile this collection, I am 
convinced that there is much 
more to be learned and written 
about the proverbs and the way of 
teaching of the Machame people. 
There is no way I could collect 
and write down ail the aphorisms, 
stories, and riddles from 
Machame unless I visited each 
and every one of the villages and 
its people. Therefore, I urge you 
to consider this as just the starting 
point; let us keep the wheel 
spinning so that traditions and 
wisdom which existed among the 
Machame people continue to 
thrive. It is wise to capture these 
traditions on paper soon. If we 
don’t act we will regret seeing that 
we have lost a big piece of the 
culture, customs, and traditions 
with which we were molded. 


maadili yaliyokuwepo baina ya 
Wamachame yakitoweka duniani. 
Nyingi ya methali zilizoko kwenye hiki 
kitabu zimenijia wakati nikiwa kwenye 
mazungumzo na watu wa Wamachame. 
Nyingine ni kumbukumbu tu za methali 
nilizosikia wakati wa utotoni nilipokuwa 
Machame. 


Ingawaje nimejitahidi kadiri ya uwezo 
wangu kuziweka hizi methali pamoja, 
bado ninaamini kuwa kuna mengi ya 
kujifunza na kuandikwa kuhusu methali 
na namna ya Wamachame ya 
kufundisha. Haiwezekani kabisa 
kwangu mimi kuandika misemo, hadithi 
na vitendawili vyote kutoka Machame 
kimoja kilichoko Machame na watu 
wake. Kwa sababu hiyo, ninakusisitiza 
kuwa uone kuandika kwangu kama 
kianzio tu na wote kwa pamoja 
tuendelee kuifanya hii kazi ili mila na 
maadili yaliyokuwepo kati ya watu wa 
Machame yaendelee kuwa na ufanisi. 
Itakuwa busara kuhifadhi mafundisho 
haya kwenye karatasi leo na tusingoje 
mpaka kesho. Kama tukisubiri tutakuja 
kujuta kuona kuwa tumepoteza sehemu 
kubwa ya mila, desturi na utamaduni 
uliotufanya sisi tuwe kama tulivyo leo. 


Acknowledgements 


My greatest acknowledgement 
goes to the many elders I spoke 
with in Machame, Tanzania. 
Since proverbs are not used as a 
teaching tool anymore, it was 
hard to ask someone to come up 
with one—but sometimes the 
saying just wandered into the 
conversation. For me, being 
among the elders was almost like 
being in a classroom. 


I owe my parents and my 
grandparents from both sides an 
unforgettable gratitude for 
allowing me to become the person 
Iam. When I was growing up in 
Machame I learned some proverbs 
by visiting my grandparents. I 
still remember those proverbs 
today and IJ was able to use them 
in this book. 


My husband Darwin was helpful 
in editing this book and designing 
the cover. My children, Subira and 
Anthony, helped in proofreading 
the English part. I am truly 
grateful for the family I have. 


Shukurani 


Shukurani zangu za dhati nazitoa kwa 
wazee wengi nilioongea nao kule 
Machame, Tanzania. Kwa vile misemo 
ya Kimachame haitumiki tena kama 
chombo cha kufundishia, haikuwa rahisi 
kwangu kumwuuliza mtu aniambie 
methali wakati wowote isipokuwa kwa 
bahati tu methali moja au mbili 
zijitokeze zenyewe kwenye 
mazungumzo. Kwangu binafsi kupata 
nafasi ya kuwa miongoni mwa wazee 
ilikuwa ni sawa na kuwa kwenye darasa 
la kisasa. 


Imenipasa kuwashukuru wazazi wangu, 
bibi na babu zangu wa pande zote mbili 
kwa kunifanikisha niwe mtu niliye siku 
ya leo. Nilipokuwa nakulia Machame 
nilifanikiwa kujifunza baadhi ya methali 
za Kimachame wakati nikiwatembelea 
bibi na babu zangu. Hizo methali bado 
nazikumbuka mpaka siku ya leo na 
nimeweza kuzitumia katika hiki kitabu. 


Mume wangu Darwin alikuwa ni 
msaada mkubwa katika kuhariri na 
kusanifu jalada la hiki kitabu. Watoto 
wangu, Subira na Anthony nao 
walisoma na kusahihisha sehemu ya 
Kiingereza. Kusema kweli nina bahati 
kuwa na familia kama yangu. 


I would also like to thank all the 
people of Machame who have 
crossed my path, because I have 
learned from them in one way or 
another. These people really 
helped compile these proverbs. 
Dr. Sonja Darlington’s love for 
literature was instrumental in 
reviewing this booklet. 


I thank all my siblings who took 
some time even as we took care of 
my ailing older brother. So often 
we were able to share, among 
ourselves, some proverbs which 
came to us at the spur of the 
moment, as a way of dealing with 
our brother’s illness. Working on 
these proverbs really did help us 
forget for a minute about what 
was to become of my brother’s 
short life. 


Pia ningependa kuwashukuru watu wote 
wa Machame ambao wamenisaidia na 
kunifundisha kwa njia moja au nyingine. 
Kwa kweli hao watu wamehusika sana 
kuweka pamoja hii misemo. Sitapenda 
kumsahau Dr. Sonja Darlington ambaye 
upendo wake wa fasihi umekuwa 
muhimu katika kupitia na kukifanyia 
marekebisho hiki kitabu. 


Nawashukuru ndugu zangu wote 
waliochukua muda wakati 
tukimwuuguza kaka yetu mkubwa. Bila 
kukusudia kwa pamoja tuliweza 
kushirikishana misemo mingi ikiwa ni 
njia mojawapo ya kupambana na 
maradhi yaliyomkumba. Tulipokuwa 
tunatoleana methali ilitusaidia kusahau 
kwa muda mfupi kuhusu yaliyokuwa 
yatokee, kutokana na maisha mafupi 
aliyoishi kaka yetu. 


—<$<_—{_= 


The Proverbs/ Methali 


(Each row in the following table gives the idiomatic translation into 
Kiswahili [Swahili language] and English of the original Kimashami 
[Machame language] saying.) 


Kimashami 


Alya na ighika. 


Anfwa, anfwa. 


Bhana mmbora. 


Bhandu mmasaa. 


Bhandu mmasara a 
mbughu. 


Bhansiiya kyaawun sha 
bhalya wa kwa 
ikomba. 


Bhika igheko kitaambu 
kwameenda 
kubhambue. 


Kiswahili 


Mambo anayoyafanya 
hayaendani na umri 
wake/hataki kuzeeka. 


Aliyekufa ni rahisi 
kusaulika. 


Watoto ni baraka. 


Watu ni mali. 


Watu wote 
wanahusiana kwa njia 
moja au nyingine. 


Wamekufa wote kwa 
pamoja. 


Uwe tayari wakati wote 
hata kama 
hutakitumia 
ulishokitayarisha. 


English 


S/he just doesn’t want 
to grow up. 


When you die you're 
easily forgotten. 


Children area 
blessing. 


People are wealth. 


All people are related 
in one way or another. 


They all vanished at 
once. 


Always have 
something ready to fall 
back on when needed. 


Kimashami 


Enda mbuuwuo 
kukilye mifongo ibhii 
ta ng’inda. 


Enda na woko Iwiike 
ughoo. 


Enda kulashe ikabwa 
mwaamba wa kai. 


Figha shiikimbe 
nyimaa ng’umbe-fo. 
Fika kibwa kulutee 


maaghe eghu. 


Fingi fighewa nghwen. 


Finya nyukamba. 


Kiswahili 


Ukifanya mambo 
taratibu utakamilisha 
mengi. 


Usiende na mikono 
mitupu/upeleke zawadi 
huko uendako. 


Harakisha kabla giza 
halijaingia. 


Vita iliyowekewa 
tahadhari madhara 
yake si makubwa. 


Fika salama na 
utukumbuke. 


Mambo yote si ya 
kuongelewa; mengine 
yanapaswa yabakie siri 
siku zote. 


Nguvu alizo nazo mtu 
ni za muda. 


English 


When you do things 
thoughtfully you are 
likely to succeed. 


Do not go visit 
someone empty 
handed. 


Hurry up before it gets 
dark. 


Advanced warning 
about a war reduces 
the number of 
casualties. 


Remember us when 
you get back home. 


Some secrets are 
meant to stay secret 
forever. 


The capabilities that 
you have will not last 
forever. 


Kimashami 


Figha ni kisha, indi 
itaa-fo. 


Fighen neende-fo 
wafo. 


Fwa kyuumi! 


Fyeeghi mmasiano na 
finya nyukamba. 


Ghema kwasi ya 
nfongo. 


Ghinga kana. 


Ghubha shifoo nnyo 
imiraa nndu. 


Ikooghu lyikaamba 
kweenda mbuuwuo 
nkumaa fongo ta nnda 
ibhii. 


Kiswahili 


Ni rahisi kupokea 
kuliko kutoa. 


Huwezi ukajua 
uchungu wa vita kama 
hakuna ndugu yako 
anayehusika. 


Kufa kiume/Jikaze, 
vumilia. 


Wakati ni mapishano 
na nguvu ni za msimu. 


Uzidi kubarikiwa. 


Usiwe mwepesi 
kusema. 


Usimdharau aliyetulia. 


Unapochukua muda 
kufanya jambo 
matokeo yake huwa 
mazuri. 


English 


It is easier to take than 
to give. 


It is hard to talk about 
a war where one is not 
involved in any way. 


Be strong. 


All that we have will 
come to an end. 


May you always have 
more than you wish 
for. 


Watch your words. 


Do not disregard quiet 
people. 


Pay great attention to 
things in order to get 
the most out of them. 


Kimashami 


Ikororo lyisekaa isaa- 
fo. 


Ikurang’a lyesongosia 
muna kana lyikakooya 
lyamweebheta. 


Ikya na iila nyinghi. 


Ing’ughuu lya 
myaango ibhii lyiighaa 
boo-fo. 


Ing ughuu lyituraa 


mammi-fo. 


Irua rua nndoo, na 
ikaa ghembo mmau. 


Isara lya iteghebha 
lyisikyaa kisaa-fo. 


Kiswahili 


Usimdharau 
aliyekupita kwa umri 
kwa sababu unaelekea 
aliko. 


Usitumie sana muda 
mwingi kafanya 
mambo ili yasiwe na 
kasoro maana utaweza 
kuharibu zaidi. 


Muda unavyooenda 
mambo huzidi kuwa 
mazuri. 


Huwezi kufanya miradi 
miwili kwa pamoja na 
kuifanikisha. 


Kila jambo linalotokea 
lina mwenzake. 


Ukijihangaisha 
utafanikiwa kuliko 
kukaa tu. 


Usitegemee sana vitu 
ambavyo si vyako. 


English 


Do not look down on 
someone whose age 
exceeds yours, because 
you are headed in 
his/her direction. 


Spending too much 
time trying to perfect 
things may be creating 
bigger problems than 
you are solving. 


Things get better with 
time. 


Do not try to be in two 
places at once. 


In every situation you 
find yourself 
remember, you're not 
alone. 


The person who stays 
busy is likely to find 
what s/he is looking 
for. 


Do not rely on things 
that belong to others. 


Kimashami 


Kaba ekyo kishakaa. 


Kai eki kitiri ngwi. 


Kana kyeelyaa kyeende 
kyeegheghaa. 


Kibere nkyelema 
samulyi. 


Kiboo kyeela, mabhere 


naleele. 


Kideebha kimwi 
nkyekerwaa kai-fo. 


Kifughwa nyinghima. 


Kikuwoghe. 


Kiswahili 


Kama unataka kuomba 
msaada umjue aliye na 
uwezo wa kukusaidia. 


Hii sehemu ina mali. 


Mdomo ukiwa unakula 
uendelee kuongea 
(Tujali muda). 


Vitu vingine ni vigumu 
kuvibalisha. 


Mweshimu mama yako 
hata kama baba ndiye 
mkuu wa nyumba. 


Kitu adimu hutunzwa 


kwa makini. 


Bila asante. 


Ni juu yako. 


English 


Know where to look 
for help so you can 
find it when you need 
it. 


There is something 
good around here. 


Mind time/Learn to 
multi-task. 


S/he is hard to 
convince. 


Treat your mother 
with respect regardless 
of who is the head of 
the house. 


Scarce things are held 
close to the heart and 
are hardly placed in 
harm’s way. 


Do not mention it. 


It is up to you. 


Kimashami 


Kilandelya ukibha 
nkilewa nndu-fo. 


Kilasha nkimanyaa 
imaa ng’umbe. 


Kilwa kyaamba; kiniini 


mmuu. 


Kimanya kyafo. 


Kiseso kikasesa kighi 
nswa mbubuukyaa. 


Kisie kisia kikaseiya 
nsaka. 


Kisumu kya 
mamwiingi nkibhiraa 
ikundu-fo. 


Kiswahili 


Huwezi kuwa mtu 
aliyekamilika mpaka 
upatwe na shida. 


Usipigie mali yako 
mnada. 


Chura kasema; linda 
sana moyo wako/ 
Hakuna kitu kikubwa 
zaidi ya uhai wa mtu. 


Utajua mwenyewe 
kama hutaki kusikiliza. 


Huwezi kuficha siri 
siku zote, lazima siku 
moja zijitokeze. 


Matatizo yampatayo 
mtu hayawezi kudumu 
milele ila yana mwisho 
wake. 


Uamuzi mzuri hufikiwa 
wakati watu wengi 
wanapoweka mawazo 
yao pamoja. 


10 


English 


Going through 
hardships makes one a 
better person. 


Do not gamble; you 
could go broke. 


Life is to be treasured. 


Be ready for the 
consequences of your 
actions. 


Some secrets are hard 
to keep no matter how 
hard you try. 


No problem lasts 
forever. 


Group decision- 
making can only be 
reached if all agree. 


Kimashami 


Kite kikamfika 


masalen lyo kyogholaa. 


Kite nkiibhaa kyen-fo. 


Kitire nkitire! 


Kooka udun shiishywa 
mbughu. 


Kookya meengi maata 
ashoongwaa. 


Kora itengo kumanye 
nndu akukundye na 
akusuye. 


Kiswahili 


Kwa kawaida mgeni 
hajisikii sana huru 
kutoa mawazo yake 
ugenini bali hufanya 
hivyo akisharudi 
kwenye mazingira 
yake. 


Mtu mwenye busara 
hawezi kufanya uhalifu 
wakati akiwa kwenye 
mazingira aliyozaliwa 
au kulia. 


Jali ulicho nacho. 


Anayetoka utotoni 
anahitaji kuzawadiwa. 


Usijaribu kufanya 
mambo mengi kwa 
wakati mmoja kwa 
sababu ni vigumu 
kufanikisha yote. 


Unapopatwa na 
matatizo ni wakati 
mzuri wa kumjua aliye 
rafiki wa kweli. 


11 


English 


A foreigner usually 
does not feel 
comfortable expressing 
her views on matters 
she notices in a foreign 
land, but once in the 
familiar environment 
she is freer to do so. 


A wise person is 
unlikely to display 
unacceptable behavior 
when s/he is around 
familiar faces. 


Value what you have. 


After one has gone 
through childhood 
s/he deserves a crown. 


Try not to have too 
many things on your 
plate. 


When you are in need 
is a good time to know 
who is really on your 
side. 


Kimashami 


Kufakaa kwiisalalye. 


Kulabire kulagha 
kumikua-fo. 


Kulakilye mugha 
wiisha-fo, gha wiite 
mawelu. 


Kulakusangye na 
ibwashi-fo. 


Kulakusinge na 
nghuka-fo. 


Kulamaaghe woko elu 
lukuniinga shonga-fo. 


Kiswahili 


Utapatwa _ na shida 
kubwa. 


Usiwakashifu wengine 
na kufikiri kuwa wewe 
ni bora au una hali 
nzuri zaidi kwa sababu 
maisha yanaweza 
kubadilika wakati 


wowote. 


Usiharakishe kutoa 
uamuzi bila kufikiria. 
Ukisubiri utafanya 
uamuzi wa maana. 


Usijidhalilishe, una 
uwezo wa kufanya 
vizuri zaidi. 


Usijaribu kupigania 
vitu ambayo unajua 
kwa vyovyote 
hutashinda. 


Usiwaudhi watu 
unaowategemea. 


12 


English 


Things are going to be 
tough. 


You should not speak 
ill of others while you 
are still living. 


Take time to make 
important decisions. 


You can do better than 
that. 


Do not fight when you 
know you have no way 
of winning. 


Do not offend the 
people on whom you 
rely. 


r 


Kimashami 
Kulamini mbanga 


kulemowya-fo. 


Kulasaamise nfongo 
ando ulasaama-fo. 


Kulashikabe ifumu 
lyimwi-fo. 


Kulasise kikoka-fo. 


Kulawe iwe lya 
mmbala-fo. 


Kuleere iwe ghuwen 
imalalye-fo. 


Kushekusangyaa na 
ibwashi. 


Kutiri nkonu sha wa 
ighema. 


Kiswahili 


Usidharau ulikotoka. 


Mambo mengine ni 
vizuri kuyaacha yalivyo 
kwa maana 
hayatatuliki. 


Niongeze, usinipe tu 
kimoja, usiniachie 
hamu. 


Usikae bila kufanya 
kazi. 


Using’anganie vitu. 
Songa mbele. 


Usimchokoze aliye 


kimya. 


Utakuja kupata shida. 


Wewe ni mzigo 
mkubwa. 


13 


English 


Do not despise where 
you come from nor the 
people who brought 
you up. 


It is better to give up if 
you know you will lose 
in the end. 


Do not lead me to the 
point where I have to 
look for more. 


Do not sit idle. 


Do not hold onto 
things forever. Move 
on. 


Fear the ones with few 
words. 


Your luck will 
eventually run out. 


You are a lot of work. 


Kimashami 


Kwa nndu nsha 
nkuwuywaa kabhii. 


Kwaanta kilwa 
kwiisekaa, 
nkisheendaa-fo. 


Kwaatya mugho 
ighinen uduukya. 


Kwagha kuleeta fya 
bhandu kusheitaa fya 
mafisi. 


Kwagha kundelolya 
kwa nshuku kulolye 
kwa nshukure. 


Kwakaba ighiso na 
mbwa nyishiiyaa. 


Kiswahili 


Nyumba ya mtu 
mkarimu hubishwa 
mara ya pili; watu 
hurudi huko. 


Unapotoa amri ni 
lazima uonyeshe kuwa 
unamaanisha 
unayoyasema 
vinginevyo amri yako 
itapuuzwa. 


Siri haziwezi kubakia 
siri siku zote bali 
zitakuja kujitokeza 
siku moja. 


Usipowasikiliza 
wanaokuonya, utajuta 
mambo yatakapokuja 
kuwa mabaya. 


Usiwe mwepesi 
kuwashutumu wengine 
wakati bado unaishi. 


Kwa ndugu tatizo la 
mmoja huwaathiri 
wote. 


14 


English 


The home of the 
hospitable is where 
guests return. 


Be serious when giving 
orders, otherwise your 
orders will not be 
carried out. 


Secrets will not always 
stay secret. 


If you don’t listen to 
what you're told, be 
ready to face the 
consequences. 


Speak no ill of others 
while you are still 
living. 


Among loved ones, 
when one suffers all 
are affected. 


Kimashami 


Kwakaba isiiri lyituula 
nndu. 


Kwakilya iinga? 


Kwakusigha mweesi 
nkushaaraa nghemi. 


Kwalolya bhandu we- 


eghishaa, ghisha nawo. 


Kwalolya mangi 
kulankombe kana-fo! 


Kwalolya mmbwa 
ishaa, mbele nkulolyaa 
ituu. 


Kwalolya mugha 
wiishaa, gha wiite 
mawele. 


Kiswahili 


Wakati unapofikiri 
kuwa unatengeneza 
kitu uangalie usije 
ukazua tatizo jingine 
kubwa zaidi. 


Umekuwa wapi muda 
wote?/Mbona 
huonekani? 


Ukitegemea sana 
wengine hutafikia 
malengo yako. 


Shirikiana na wengine. 


Usijaribu kuwa karibu 
sana na wenye 
madaraka. 


Dalili ni ishara ya 
matatizo au matendo. 
Mawingu hutangulia 
mvua. 


Usiharakishe mambo 
kabla ya wakati wake. 


15 


English 


Think before you act. 
Your actions may 
cause more harm than 
you expected. 


Where have you been? 


Relying on others may 
prevent you from 
reaching your goals. 


Try to be part of the 
group. 


Don’t try to get too 
close to the ones in 
power. 


Pay attention to signs, 
because they always 
come ahead of real 
actions. Rains fall after 
clouds have formed. 


Assess the situation 
first before jumping 
into action. 


Kimashami 


Kwalolya mugha 
wisokaa, lema 
ughende wiighe. 


Kwalolya usei 
lwamangagha 
kulaambe lwamuuma- 
fo. 


Kwalolya wuyi 
kuleengere ngwi-fo. 


Kwalya mbughu 
nkutaa ng’umbe. 


Kwanfisha nghiya. 


Kwanlya nguwe lya na 


kiromu. 


Kwaporomwa kite 
nkowa mbo 
kishekumaghaa. 


Kiswahili 


Wapishe wenye nguvu 
wapite. 


Usidanganywe na 
macho yako. Jaribu 
kutafuta ukweli wa 


mambo. 


Usichochee hali 
ambayo ni mbaya 
tayari. 


Kosa dogo linaweza 
kukuletea madhara 
makubwa. 


Kazi unayoifanya 
anatakiwa aifanye 
yeye. /Mwachie 
madaraka, ni zamu 
yake. 


Ukianza jambo 
usiliachie katikati, 
inakubidi ulimalize. 


Ukimsadia mwenye 
shida anaweza kuja 
kukugeuka au 
kukudhuru. 


16 


English 


Try not to be in the 
front rank. 


Do not be fooled by 
what you see on the 
surface; try to look 
deeper. 


Try not to stir things 
up. 


Small mistakes may 
cost you a great deal. 


Let others play their 
assigned roles. 


Do not leave a job half 
done. 


Be careful whom you 
help. S/he may come 
back to harm you. 


A LT A A AE RR 


Kimashami 


Kwashuuta isara. 


Kwasi ya kikwa kwiifo 
iwe. 


Kwasinda na wesha 
nkulalaa nawo-fo. 


Kwasuruma ufu 
nkusurumaa na kiiyo- 


fo. 


Kwauka udun 
shiishywa ng’umbe. 


Kweendeteghebhaa 
mmbala kooya kwetiri 
kiroongyo. 


Kiswahili 


Umeniaibisha 
hadharani. 


Kuna siri kubwa 
ambayo inazuia 
matatizo yasitatuliwe. 


Unaoshinda nao siyo 
watakaokutatulia 
matatizo yako. 


Ukificha matatizo yako 
siku moja matokeo 
yake yatakuja 
kuonekana. 


Ukitoka utotoni itabidi 
uzawadiwe. 


Usitegemee sana vitu 
vya kuomba. 
Unapokusudia kufanya 
jambo fulani ni vizuri 
ukiwa na njia zaidi ya 
moja ya kulifanikisha. 


i 


English 


You have humiliated 
me. 


There is something 
hidden which is 
keeping the real 
problem from being 
solved. 


The ones you spend 
time with are not the 
ones who are going to 
solve your problems. 


If you conceal a 
tragedy, its effects will 
eventually come to 
light. 


One should be 
crowned after going 
through childhood. 


When you set off to do 
something it would 
help to have an 
alternate plan. 


Kimashami 


Kweeshonaa isara lya 
mangi sandau lyafo. 


Kweewikyaa ng’umbe 
ya nndu sandau na 
yafo. 


Kwikee na bhakoo na 
kwafwa nkufwaa ufu 
lungi. 


Kyaafuye kyaamba 
kweenda mmbwa 
nkukilyaa mifongo 


ibhii. 


Lema ugha lwiike 
ushu, lukammaa 
yuuma lukiwaa ilema- 


fo. 


Kiswahili 


Unapomfanyia 
mwingine kazi 
hakikisha umejifunza 
kitu kitakachokusaidia 
baadaye utakapoiacha 
hiyo kazi. 


Wakati unapomfanyia 
mtu mwingine kazi, 
jaribu kupata maarifa 
ya kukusaidia baadaye. 


Ukiwa katikati ya watu 
wenye uwezo kimali au 
kiafya si rahisi kwako 
kutokumpata mtu wa 
kukusaidia 
utakapohitaji msaada. 


Ukienda taratibu 


utafika salama. 


Rekebisha mambo 
yangali katika hali ya 
uchanga. 


18 


English 


When doing 
something for others 
make sure you gain 
some skills to help you 
in the future. 


Try to use the 
experience you gain 
from working for 
others for your own 
benefit. 


Make an effort to 
surround yourself with 
people who can help 
you when you are in 
need. 


Proceeding carefully 
will ensure a safe 
arrival. 


Shape the clay before 
it hardens. 


Kimashami 


Lola mambwaa shau 
alesheilya ubhiri. 


Lola mbai na mbai 
kwiifo figha. 


Lya mafisi eereya lyo 
efumbuka. 


Lya ughuka na 
nsengye. 


Lyafo nlyafo. 


Lyikagha lyilakaba 


mbee lyikabaa numa- 
fo. 


Maaghe eemira nse 
eefisha-fo! 


Kiswahili 


Uwe makini na watu 
ambao hawathaminiwi 
kwa sababu hujui 
uwezo walio nao wa 
kubadilisha mambo. 


Wakati wote uwe 
macho. 


Wenye woga 
hujiepusha na balaa. 


Furahia maisha. 


Ndugu yako ni wako 
hata kama ni mjinga 
au akiwa na kilema. 


Ukiwa na mwanzo 
mzuri una uwezekano 
mkubwa wa 
kufanikiwa. 


Ukipewa kidogo pokea 
na usikatae! 


19 


English 


Pay attention to those 
who are considered 
unworthy, because you 
do not know what they 
capable of. 


Always stay vigilant. 


Fear sometimes has its 
benefits; it can even save 
your life. 


Enjoy life. 


Treasure the people 
you have, despite their 
shortcoming. 


If you have a good 
start on something, 
then you are more 
likely to succeed. 


Be grateful for 
whatever you are 
given! 


Kimashami 


Mangi kakupapya 
yaambo kulakutuule 
nalyo-fo; suruma 
isaren. 


Mangi yalya ki? 


Maruu kulamaa 


kulapapare moose-fo. 


Masaa mmbandu. 


Masaa nyaishwaa-fo. 


Mau mmau. 


Mbanga kulenkaa 
kuleerefo mawe-fo. 


Mbee mmbee. 


Kiswahili 


Usitambe na 


ulivyojaliwa. 


Una habari gani mpya 


leo? 


Jambo usiloliweza 
usilifanye kwa 
kujilazimisha. 


Watu ni mali. 


Mali haijai. 


Hakuna mwingine 
kama mama. 


Usidharau ulikotokea. 


Awali ni awali. 


20 


English 


If you are blessed with 
wealth do not show 
off. 


What is new with you? 


Do not overstretch. 


People are indeed 
treasure. 


It is impossible to 
accumulate enough 
wealth to satisfy 
human desire. 


There is no person 
greater than your 
mother. 


Remember where you 
came from. 


Your best chance for 
success is to start on 
the right foot. 


Kimashami 
Mbengye nyeendee 


nndu nsha na nkasha. 


Mbombo ikalema 
ubhiri’ nyilemaa na 
iyoo-fo 


Mbughu ntilyiywaa 
mainukyon. 


Mbughu nyisangaa na 
nyonghi-fo. 


Mbushu nyekaa-fo. 


Mbuya nnyirikaa n- 
nying’a-fo. 


Kiswahili 


Wabishao nyumbani 
kwa mtu kuna wenye 
nia nzuri na mbaya. 


Ukifikiri kuwa uko juu 
ya yote ujue kuna 
kiboko yako. 
Usiwadharau watu. 


Mambo mabaya 
hutokea mwishoni. / 
Mbuzi huuawa wakati 
wakiwa wanarudi 
kutoka malishoni. 


Kuna vitu ambavyo 
havichanganyiki. 


Tabia za kurithiwa 
huendelea kurithiwa na 
ni vigumu kuziacha 
nyuma. 


Watakao kuwa nawe 
siku zote ni ndugu 
zako na siyo marafiki. 


21 


a 


English 


You do not have 
control over who 
comes by your front 
door. 


Do not think that you 
are above everything. 
At some point you will 
be defeated. 


Bad things happen 
when least expected. 


Certain things are 
better kept separate. 


Some traits are 
inherited and hard to 
abandon. 


Friends are not the 
ones who will die for 
you, but the ones who 
are born with you. 


Kimashami 


Mighi ikamuuma na 
maramba mbo 
ashumaa. 


Mimmya misha nseyo 
waghi-fo. 


Mmba itiri nyishe 
nyituraa saafu-fo. 


Mugha mbubwaa 
nkonu waghawa-fo. 


Mugha ukambusuka 
mbughaiywaa-fo. 


Mwaandu wa 
ngwegha kugheghe sha 
wa mangi na wa mangi 
kugheghe sha wa 


ngwegha. 


Mwaanga kakwua 
kisiku kyakwe nkikua- 
fo. 


Kiswahili 


Msingi usipokuwepo 
vyote vilivyoutegemea 
huangamia. 


Usidanganywe na 
macho yako. 


Dalili huashiria 
yatakayokuja. 


Inachukua muda 
kuona tabia mbaya za 
mtu. /Maji 
hayaharibiki siku 
yaliyochotwa. 


Jifunze kutokana na 
makosa uliyofanya ili 
usije ukayarudia. 


Watu wote ni sawa; 
Maskini aamuliwe 
sawa na tajiri. 


Mwenye ujuzi akizeeka 
ujuzi wake hauzeeki. 


22 


English 


A strong foundation is 
necessary for the 
survival/continuation 
of things. 


Do not be fooled by 
the appearance of 
things. 


You cannot have rain 
without clouds. 


It takes time to 
know/see the dark side 
of things. 


Learn from your 
mistake so you can 
move on. 


Everyone, poor or rich, 
deserves equal justice. 


A skill you gain and 
what you do with it 
stays with you forever. 


Kimashami 


Mwiilalya shong’u 
nyeeshi mwiilalya 
masaa-fo. 


Mwiilya mbuo 
nyatebhesa mwiilya 
nnu. 


Mwisinda singiren 
nyeu kulagha 
amuuryo. 


Mwisomuka ngama 


mbo atiri kisomukyo. 


Mwi ukabhaa 
mwaangu ughumikaa. 


Na muna ulya. 


Ndesi nya mafubhe. 


Kiswahili 


Aliyekulia kwenye 

mazingira ya utajiri 
hawezi kujua shida 
alizo nazo masikini. 


Usifikirie kuwa uko 
peke yako, kuna 
wengine wanaosubiri 
kuichukua nafasi yako 
wakati wowote. 


Aliyetulia mahali kuna 
kitu anachokisubiri. 


Anayetoka anajua 
anakoenda. 


Vitu vinapoanza 
kuishiwa na nguvu ujue 
vinakaribia mwisho 
wake. 


Asante kwa 
zawadi/wema. 


Linaowezekana leo 
lifanyike leo na 
lisingoje kesho. 


English 


It is hard for a rich 
person to know what it 
is like to be poor. 


There are others who 
are waiting to take 
over your position, do 
not procrastinate. 


A person chooses to 
stay somewhere for the 
reasons s/he knows. 


One who leaves his 
home knows where he 
is headed. 


A lack of excitement 
leads to the end of 
things. 


Thank you for your 
gift/kindness. 


Do not wait until 
tomorrow; act today. 


Kimashami 


Ndeu niini 
nyebhambwa 
kishong’u. 


Ngama nyi-nghi. 


Nghwe wa nndu nkai. 


Ngoninda nyeekaba 
mighi shoose ikagha-fo 
mwasasa. 


Ng’umbe ya nkibha 
nyifyaa-fo. 


Ng’waana nsabhi ngota 
inyinyi. 


Kiswahili 


Tamaa ni mbaya. Ule 
tu kile ambacho tumbo 
lako linahitaji. 


Kama ukifanikiwa 
kuiona siku ya kesho 
hali itaimarika. 


Kichwa cha mtu kina 
uwezo wa kubeba 
mambo mengi kama 
dari. 


Vitu vyote havilingani. 


Maskini ni shida 
kutoka kwenye 
umasikini kwa sababu 
hukutwa na majanga 
mengi. 


Heri mchawi kuliko 
mwizi. 


24 


English 


Do not over indulge. 
Everything in 
moderation. 


If you make it to 
tomorrow, things will 
be better. 


One’s head is like an 
attic which withstands 
a lot of weight. 


Not all things are 
equal. 


It is hard for a poor 
person to accumulate 
wealth because 
whenever he tries to 
do so, something else 
will demand his 
attention. 


It is better to 
encounter a witch than 
a thief. 


Kimashami 


Ngwegha nyiutwaa 
ukibhen ikaighikya-fo. 


Nka muumu nyalyi- 
iywaa ufeen. 


Nka nfii nyafinaa ufina 
lukaitiwa-fo. 


Nkobha uke boo 
mbuturaa kindo 
wafinga-fo. 


Nkobha wa mbai m- 


mbufingaa ngwi-fo. 


Nkulewa nndu agha 
kwalya ukibha-fo. 


Nndo wa ng’umbe 
ufishwaa nyikengere. 


Kiswahili 


Huwezi kumsaidia 
aliye na shida ikamtoka 
kama hayuko tayari 
kuondokana na shida 
zake. 


Mambo mabaya 
utalipizwa wakati 
ambapo hujiwezi. 


Asiye na sauti 
hasikilizwi. 


Kila mtu yuko hapa 
duniani kwa sababu 


fulani. 


Ulicho nacho ndicho 
kitakachokusaidia 
wakati utapokuja 
kuhitaji msaada. 


Shida zitakufanya uwe 
mtu bora zaidi. 


Atakayekushinda ni 
yule ambaye 
hukumtegemea. 


25 


English 


It is hard to rescue 
someone froma 
situation if s/he is not 
ready. 


It is easy to want to 
seek revenge when one 
is at the very lowest 
point in his/her life. 


Weak people are not 
taken seriously when 
making a case. 


Everyone matters. 


In times of need what 
you have is what will 
save you. 


Problems you face in 
life make you a better 
person. 


Your defeat may come 
from an unexpected 
source. 


Kimashami 


Nndu afwala-fwalaa 
findo fyakwe mbusha 
yakwe nshifii. 


Nndu aidikiraa 
mbuuwa nyaidikiraa 
kabhii. 


Nndu mmi nyakabwaa 
ifumu lyimwi-fo. 


Nndu mwin kasha 
kwafo nyi nshaare wa 
mbengye uwewaa. 


Nndu nalaiyo 


nyaweiyoo ifu- fo. 


Nndu nyotwaa 
nyubhayo wake. 


Kiswahili 


Mtu ambaye hatunzi 
mali yake utajiri wake 
ni wa muda mfupi. 


Usipoweka jitihada 
kwenye jambo 
ulifanyalo itakuchukua 
muda mrefu zaidi 
kulikamilisha. 


Unapowapa watu 
chakula tilia maanani 
umri na jinsia kwa 
sababu kila mtu 
atahitaji kiasi tofauti. 


Mgeni hupewa 
vinavyothaminiwa. 


Kama hukuhudhuria 
ulipotakiwa basi huna 
haki ya kudai 


ulichokosa. 


Tumia ulicho nacho 
kutatulia matatizo 
yako. 


26 


SE 


English 


Unsaved wealth does 
not last long. 


If you do not put an 
effort into what you do 
it will take you longer 
to get the results you 
want. 


When serving food to 
others keep in mind 
their age and sex 
because some may 
need more than 
others. 


Save the best for the 
guest. 


He who is absent loses 
his share. 


What you have on 
your hands is what will 
save you in bad times. 


Kimashami 


Nndu wa shaa 
nyawiywaa kutire-fo, 
nndu awiywaa kutire 
nyeu alwee. 


Nsabhi kumbyaa 
shimanya bhana. 


Ntambo wa ndeu 
mmayoo. 


Ntughu mborota mighi 
ukalemwa yoorota 
bhandu. 


Nyalefwa na ndeu ya 
mugha. 


Nyalekabwa nsengye 
wa ndeu. 


os 


Kiswahili 


Aliye na njaa hapewi 
pole. Anayestahili pole 
ni mgonjwa. 


Anayesadikiwa kuwa 
mchawi 
ukishamfahamu 
hawezi kukuloga. 


Inasaidia kuwa na 
uwezo wa kutatua 
matatizo yanapokujia. 


Mazingira ya aina 
fulani yanaweza kuwa 
mazuri kwa baadhi ya 


vitu. 


Amekufa kwa njaa 
ingawaje alikuwa na 
mali nyingi. 


Amenyimwa chakula. 


English 


Give your sympathy to 
the sick and not the 
healthy and lazy ones 
who do not have 
enough to eat; they 
could work to feed 
themselves if they 
wanted to. 


If you live next door to 
a sorcerer and you 
know, it is harder for 
him to bewitch you. 


You should know what 
works for every 
situation you face. 


Some things are suited 
for a certain 
environment. 


Death is always 
misery, even for one 
who has a lot of 
wealth. 


He was deprived of 
food to the point of 
starvation. 


Kimashami 


Nyamaandu yalya 
ngurana kibooka numa 
ikalya mbughu niini. 


Nyatiri ighiso. 


Nyatiri woko. 


Nyatiri woko Iwa kai. 


Nyatiri woko usha. 


Nyen sha finga 
woko/Na yen 
kushisandeu. 


Nyinkabe den. 


Nyukibha lughwee 
nndu kwa ungi; nse 
ifugha-fo. 


Shaghisha kiming’a 
shandekooya mbambo. 


Kiswahili 


Ukiwa na mwanzo 
mgumu utaishia na 
maisha mazuri. 


Ana tamaa. 


Ni mwizi. 


Ni mgumu kutoa /Ni 
mchoyo. 


Ni mkarimu. 


Unishirikishe ili 
kitakachopatikana na 
mimi kinifaidi. 


Amepatwa na matatizo 
mengi. 


Shida ndiyo impelekayo 
mtu kwa jirani na siyo 
raha. 


Uamuzi niliochukua 
haukutatua matatizo 
yangu bali yamekuwa 
makubwa. 


28 


Ce ——————— 


English 


If things start rough, 
you will find a good 
ending. 


S/he is greedy. 


S/he is a thief. 


S/he is selfish. 


S/he is generous. 


l ask to be included. 


He has been through a 
lot. 


Problems bring people 
together while comfort 
does not. 


I thought I had 
escaped my misery 
only to find myself 
with bigger problems. 


Kimashami 


Samu nshighoo ngota 
mugha 


Sandau wa nka ungi. 


Shande oorwa 
maghende. 


Shasongwa na mangi 


shawuiya ilala mawen. 


Shau ikaamba; 
shakufiiya, lyo ukibha 
shaghea isara. 


Shikombaa muna 
kana. 


Shilamanya 
ilasongoyaa. 


Shimannya bhana. 


Kiswahili 


Damu ni nzito kuliko 
maji. 


Shirikisha wengine. 


Naenda kutembea. 


Unaoshinda nao 
hutalala nao kwa 
sababu siku 
itakapoisha utarudi 
kwa familia yako. 


Anapokufa mtu 
madaraka aliyokuwa 
nayo huachiwa 
waliobaki nyuma, hasa 
ndugu zake. 


Na mimi ningependa 
kufaidika na ulicho 
nacho. 


Kutokujua 
hakutangulii. 


Usiwadhuru watoto 
wangu. /Niangalizie 
watoto wangu. 


20 


" 


English 


Blood is thicker than 
water. 


Include others. 


I am going for a short 
walk. 


Choose your company 
wisely, because in the 
end you will have to go 
back to your family. 


When one dies with 
unfinished business, 
the ones left behind 
suffer, because they 
have to carry on with 
their responsibilities. 


I would like to benefit 
from what you are 
doing. 


I wish I had known 
earlier. 


Spare my children. / 
Take care of my 
children. 


Kimashami 


Shimannyia nsengye. 


Shofu iilyaa miraa na 


kisaa kya iita mbo itiri. 


Singo nyileiya nghia- 
fo! 


Sisa ya kite nyu-ukwi. 


Soko nyimwi yuuka 
kisikyen ikaseiya ting), 
tikauka toose. 


Subha ikabe nkya. 


Teghebha nyetaa-fo. 


Tira kimasisi ekyo 
kwaniingwa. 


Kiswahili 


Nisaidie 
nimepungukiwa 


kifedha. 


Unapoamua kufanya 
jambo uwe tayari 
kukabiliana na 
matokeo yake. 


Mdogo hawezi kumpita 
mkubwa kwa umri. 


Mlipe mtu kadiri 
alivyokutendea. 


Inachukua tu mtu 
mmoja kuleta 
mabadiliko 
yanayohitajika. 


Ujue lengo lako. 
Vitu vya kuomba 


havitajirishi. 


Ulichopewa hata kama 
ni kidogo ukitunze. 


30 


English 


I need some financial 
support. 


Before you set off to do 
something, be 
prepared to face the 
consequences. 


A youngster will never 
catch up in age with 
his/her elders. 


What you do to others 
will be done to you. 


It takes one person to 
inspire others and to 
bring needed changes. 


Know the target. 


Do not rely on things 
which belong to 
others. You will never 
get rich from them. 


Cherish even the little 
things which you are 
given. 


Kimashami 


Ubhayo lukagha 
lulakweegye laura, 
lukweengye suyu. 


Ubhayo lulatyaa lungi. 


Ukibha nluwikwaa 
mugha-fo. 


Ukoo lubhaaywaa 
iwen. 


Ulumi usha luutaa 
shofu ngheminy. 


Urango mmasaa. 


Uughu lutiraa 
ngeighiya-fo. 


Kiswahili 


Matendo yako 
yasipokuletea baraka , 
yatakuletea matatizo. 


Ukitaka kutembelewa 
watembelee wengine. 


Shida hazitatuliwi kwa 
shida. 


Ujana ni kipindi 
ambacho una wezo na 
nguvu za kufanya 
utakavyo. 


Maneno mazuri 
hutatua matatizo 
makubwa. 


Maarifa yana thamani 
kubwa zaidi kushinda 
pesa. 


Hakuna sababu ya 
kubishania mambo 
ambayo yako jinsi 
yalivyo. 


31 


English 


If you do not sow joy, 
you will sow pain. 


If you pay visits to 
others, you will be 
visited. 


Problems cannot be 
solved with more 
problems. 


The young can 
accomplish and 
conquer anything. 


Good words heal the 
soul. 


Knowledge is worth 
more than money. 


Do not waste time 
trying to modify the 
unchangeable. 


Kimashami 


Wauka nghwen ukawa 
yeebhen/ Kwakilya 
maafi kooloka 
imaamun. 


Wo nndu mbo 
abheetiri sengye 
yakwe. 


Yaanghi lyikalya na 
mbughu ya subhana 
mmbo lyisamaa nghin 
sha-yo. 


Yeenda nndoo na ikaa 
ghembo mmau. 


Kiswahili 


Umebadilisha tatizo 
moja kwa jingine. 
Tafakari kwanza. 


Kila mtu ana matatizo 
yake. 


Marafiki zako wawe ni 
wale watu ambao 
watakufanya uwe mtu 
bora zaidi. 


Unapojishgulisha una 
uwezekano mkubwa 
zaidi wa kufanikiwa 
kuliko kukaa tu 


sehemu moja. 


32 


English 


You avoid one bad 
situation only to find 
yourself in much 
bigger trouble. Think 
before you act. 


Everyone has his/her 
own problems. 


Surround yourself only 
with people who will 
influence you 
positively. 


Trying different 
options will lead to 
great results. 


Mi | | | ll til | | Made in the USA 


21632298R0002 San Bernardino, CA 
29 May 2015 


———————————_—_ 


eee” ON 7 

Am P MOUNT KILIMANIAROD 
Wet ~ IN TANZANIA, THE 
ta «= CHAME PEOPLE 
% See BEQUEATHED AC 

GENERATIONS mi ___- 

SAYINGS, APHORISMS, AND PROV- 
ERBS. THESE APPEAR FOR THE FIRST 
TIME TRANSLATED INTO SWAHI- 
LI AND ENGLISH ALONGSIDE THE 
ORIGINAL LANGUAGE. STUDENTS, 
ARMCHAIR TRAVELERS, HISTORI- 
ANS, LINGUISTS, AND SAGES WILL 
ALLAPPRECIATE THE PEARLS OF WIS- 
DOM THAT FLORA POPENOE HAS 
CAPTURED. SHE LEARNED THESE 
SAYINGS FROM ELDERS IN TAN- 
ZANIA GROWING UP, WHERE SHE 
SPOKE KIMACHAME AS HER FIRST 
LANGUAGE. 


ee ee ee ee a a ee ee ee ee oe eee 


